હાથિઓ માટે અનુરાગ 
એક ક્ષેત્રીય વૈજ્ઞાનિક નું રોમાંચક જીવન 


ઝે 
“૧ 





એક ઘોડા ની ઊચી પીઠ ની કલ્પના કરો 
જેની ઉપર થી તમે જોઈ ન શકો. 


હવે તમે એક નાની છોકરી ની કલ્પના 
કરો, જે ફક્ત સાત વર્ષ ની છે, જે પેલા 
ઊચા ઘોડા પર સવાર છે, અને એ જમીન 
થી બહુ ઊંચાઈ પર છે. એ નાની છોકરી 
હતી - સિન્થિયા જેન મોસ. 


એ ડરતી નહોતી. 


સિન્થિયા મોસ ને મોટી ચીજો થી ડર 
લાગતો નહોતો. 














સિન્થિયા બાર વર્ષે ની થઈ, ત્યાં સુધી માં એ એના 


તાના ધી ભાર થઈને સોળ વર્ષ ની ઉમરે સિન્થિયા ઘર થી દૂર એની પહેલી એકલ સાહસિક 


ઓસ્સીનીન્ગ, ન્યૂ યોર્ક માં એના ઘર પાસે એને ન યાત્રા પર નીકળી. 
પૂરપાટ દોડાવતી હતી. ષ વર્જીનિઆ ની એક સ્કૂલ પ્રતિયોગિતા માં ભાગ લેવા એણે ચારસો 


ક માઈલ થી વધારે દક્ષેણ તરફ પ્રવાસ કર્યો. એમાં ભાગ લેવાવાળા 
સ ર ર ક જ બધા ને ઘોડેસવારી માટે એના જેટલો જ પ્રેમ હતો. 


પ્રકૃતિ ના દરેક જીવ સાથે પ્રેમ થયો. 


જુ 
ધ.” જૂન 


ગ. --2:--: -ઝા----ઝાઇ:ઝાાણ--ઝાઇ-:-ઝનય-ઝાઇ દ. 9”””7 નયા ગરાસ | પા માણ પ વાસણ સસાર પા 8 
જ જ 















પછી, જયારે સિન્થિયા એ કોલેજ નું ભણતર પૂરું કયું તો 
એને એ ખબર ન હતી કે જલ્દી એ એનું સૌથી સાહસિક 
કાર્ય શરુ કરશે - અને વૈજ્ઞાનિક પણ બનશે! 





જયારે સિન્થિયા એક પત્રિકા માં પત્રકાર નું કામ કરી રહી 


હતી, ત્યારે એની કોલેજ ની એક મિત્ર પેની એ એને આફ્રિકા થી ણ 
પત્ર લખ્યા. આફ્રિકા, પૃથ્વી પર નો બીજો સૌથી મોટો ખંડ હતો. 





પેની ના પત્રો વાંચ્યા પછી સિન્થિયા ને આફ્રિકા જોવાની લાલસા જાગી. 
ઘણા લોકો એકલા આફ્રિકા જવા થી ડરતા હશે. 
પણ સિન્થિયા મોસ એ મોટા મહાદ્દીપ થી બિલકુલ ડરી નહીં. 







ત્યાં પહોંચ્યા પછી સિન્થિયા ને આફ્રિકા થી પ્રેમ થઈ ગયો. 


"આફ્રિકા પહોંચ્યા ના એક સપ્તાહ ની અંદર," એણે કહ્યું, "મને એ 
સમજાઈ ગયું કે હવે હું મારે ઘરે આવી છું." 





સિન્થિયા, પૂર્વી આફિકા ના વ્યાપક ખુલા મેદાનો માં પોતાનું 
બાકી જીવન વિતાવવા માંગતી હતી. 






પણ પહેલા એને એક નોકરી ની આવશ્યકતા હતી. સૌભાગ્ય થી, 
સિન્થિયા ની મુલાકાત આફ્રિકી હાથીઓ નું અધ્યયન 
કરવાવાળા એક પ્રાણીવૈજ્ઞાનિક સાથે થઈ. એણે સિન્થિયા ને ડૂ. રટ 
ક. નું “જટ્* આફ્રિકી હાથીઓ ના ફોટા પાડવા આમંત્રિત કરી. આફ્રિકી હાથ ન 
જ -%”“:5 જમીન ઉપર જોવામાં આવતા સૌથી વિશાળ જીવ હોય છે. નડ 
નફ જ” નપ ર ક નગદ ને દ નાકે જુ “ધે દળ 
ે વુ ર૬ નજ 
- કે - ણ... ન રિ 

















કલ્પના કરો કે તમારી પાસે એક કેમેરા છે અને તમે એક 
વિશાળ ઉપવન માં છો જે હાથીઓ થી ભરેલો છે. હરેક 
બાજુ થી એની નાની ભૂરી આંખો, કરચલીવાળી રાખોડી 
ખાલ, એની લાંબી, મજબૂત, લચીલી સૂંઢ, અને એના 
નરમ ગાદીવાળા પગ તમને દેખાય છે. 


પણ સિન્થિયા એ હાથીઓ ના કાન ની બાહરી કિનારી 
પરની નસો, કાપા, છિદ્ર અને ચીરાઓ નું અધ્યયન કર્યું. 


એણે હાથીઓ ના લાંબા હાથીદાંતો ને સૂક્ષ્મતા થી જોયા 
- ઘુમાવદાર, સીધા, તૂટેલા, અને ગાયબ પણ. 


સિન્થિયા એ હાથીઓ ને અલગ-અલગ રીતે 


ઓળખવાનું શીખ્યું. શ મિ 


રાઉ 








જલ્દી, સિન્થિયા ને એ વિશાળ, કોમળ જાનવરો થી પ્રેમ 
થઈ ગયો. એને હાથીઓ ના જંગલો અને એમના ધૂળ 
ભરેલા ઘરો થી પણ પ્રેમ થઈ ગયો. 















"એ એટલા પ્રભાવશાળી, નોંધનીય, અને જટિલ પ્રાણી છે," 
એણે કહ્યું, "કે હું એના અધ્યયન પાછળ મારુ જીવન 
સમર્પિત કરી દઈશ." 


એટલે સિન્થિયા એ એમ્બોસેલી એલિફન્ટ રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ 
શરુ કર્યો. 


સિન્થિયા ને ત્યારે ખબર ન હતી કે એ કામ એના જીવનનું 
ધ્યેય બની જશે. 


એ ફક્ત એટલું જાણતી હતી કે એ હાથીઓ વિષે હજી વધારે; ઝે ન 
શીખવા માંગતી હતી. 


એ જાણવા ચાહતી હતી કે હાથીઓ ર 
પરિવાર માં કેવી રીતે રહે છે. જયારે ખૂર્બ છી 
વરસાદ પડતો હતો અને ઘાંસ કૂણું હતું 
ત્યારે એમના પરિવાર મોટા-મોટા સમૂહ 
બની જતા. 

જયારે વરસાદ ઓછો પડતો હતો 
અને દુકાળ ની પરિસ્થિતિ થતી ત્યારે 
આ સમૂહ એક-બીજા ને જીવિત રહેવા 


માં કેવી રીતે સહાયતા કરતા હતા? 


ર 8. 


આ દુ 
ર હ 51:11| દ 
(1 ” ન ! ર ! ઝ 

[11111 1111111111111723દ1 















# 0 11% ! 111131 
દી 1 11111111 11 
ણ હ 








પહેલા ની જેમજ સિન્થિયા એ એના ફોટા લેવાનું શરુ કર્યું. ટ? ક્વ 


સિન્થિયા એ કહ્યું, "હું એ ફોટા ઘરે લાવતી હતી અને એને એક બૃહદ્દર્શક કાચ 
(મેગ્નિફાયિંગ કાચ) થી બહુ બારીકાઇ થી જોતી હતી ... અને પછી બધા 
હાથીઓ ને કાન ના આધાર પર વર્ગીકરણ કરવાની કોશિશ કરતી હતી." 







] 
- એણે હાથી ના પારિવારિક સભ્યો ને માનવીય નામ પણ આપ્યા. એક હં 
પરિવાર ના બધા સદસ્યો ના નામ ના પહેલા અક્ષર સમાન હતા $%2.. 


એડમ, અગાથા, આલ્બર્ટ, એલિસ, એમી, એનાબેલ અને ... 






ર *૧૭ ે 
| 3 | 
[જયા જ પ 

ક] 






દન 











આખરે, એણે જાણ્યું કે સમૂહ માં કોણ માતા-પિતા 
છે, કોણ ભાઈ-બહેન છે, કોણ કાકી-દાદી છે વગેરે. દ 


આ એક બહુ મોટું કામ હતું, પણ સિન્થિયા મોસ ને ર 
મોટા કામો થી ડર નહોતો લાગતો. 
ક 


ત 







આ દરમ્યાન, સિન્થિયા એ એમ્બોસેલી નેશનલ પાર્ક માં 
એક સ્થાયી શિબિર બનાવી. 


એના તંબુ ના છાપરા માં થી આફ્રિકા ના સૌથી ઊંચા 
પર્વત માઉન્ટ કિલીમાંજારો ની બરફ થી ઢંકાયેલી ટોચ 
દેખાતી હતી. 





સિન્થિયા એની લેન્ડ રોવર માં રોજ પાર્ક માં ફરતી હતી અને હાથીઓ 
ના બચ્ચાઓ ને એમની સૂંઢ થી માટી માં રમતા અને ચિચિયારી 
કરતા જોતી હતી. 


ત્યારે હાથણી એના બચ્ચાઓ ની રખેવાળી કરતી હતી - ભૂખ્યા સિંહ 


અને રંગીન પટ્ટાવાળા ઝરખ થી. જક કૂ જ 
વ. ઝમ 42 47 મુ 

અને જયારે જુદા પડેલા હાથી એક-બીજા ને ફરી મળતા, ત્યારે તેઓ ન સ. છે દ 

એક-બીજા ના શરીર ને સહેલાવતા, પોતાની સૂંઢ ને એક-બીજા સાથે મ ટર 5-2” 


લપેટતા, કાન ફફડાવતા, અને પોતાના હાથીદાંતો થી ટકટક અવાજ 
કરતા, અને પછી મોટે થી ચિચિયારી કરી ને એક-બીજા નું 
અભિવાદન કરતા. 


સિન્થિયા એ વૃદ્ધ નાની અને દાદી હાથણીઓ પણ જોઈ, 
જેને દુષ્કાળ ના સમય માં પણ આહાર અને પાણી માટે 
ના સર્વોત્તમ સ્થાન યાદ હતા. 


સિન્થિયા એની વિશેષ મનપસંદ હાથણી "ઈકો" ને જોતી 
અને એની પાસેથી શીખતી હતી. ઇકો ના લાંબા 
વણાંકવાળા દાંત હતા. 


કલ્પના કરો જયારે એ સુંદર માતૃપ્રધાન સમાજવ્યવસ્થા 
ની હાથણી ધીરે-ધીરે સિન્થિયા ની લેન્ડ રોવર તરફ 
આવી અને એની સૂંઢ થી એને અડી શકે એ અંતરે ઉભી 


રહી ને એને એકટક જોવા લાગી, જાણે નમસ્તે કરી રહી 
હોય. 


સિન્થિયા એ ધીરે-ધીરે હાથી પરિવાર ના વ્યવહાર વિષે 
એવી વાતો શીખી જેના વિષે બીજું કોઈ જાણતું નહોતું. 


સિન્થિયા એ કહ્યું, "હાથી એ બધું કરે છે જેની અપેક્ષા 
આપણે આપણા સૌથી સારા મિત્ર પાસે કરીયે છીએ." 


"એ એક-બીજા નો બચાવ કરે છે, એ એક-બીજા નો ખ્યાલ 
રાખે છે, અને તેઓ એક-બીજા નો સહયોગ કરે છે." 








પણ બધા લોકો હાથીઓ ને સિન્થિયા જેટલો પ્રેમ નહોતા કરતા. હ” કે સડ ભ. ઈઇ્ેૂ .* 


ફક્ત દસ વર્ષ માં આફ્િકા ના અડધા હાથી માર્યા ગયા હતા. 


એ વર્ષો માં દર દસ મિનિટે, દુનિયા માં કમ-સે-કમ એક હાથી 

નું મૌત થયું હતું. 

કલ્પના કરો એક વિશાળ નર હાથી ની, જે આફ્રિકા ના સવાના મેદાન 
માં ટહેલતા, ઘાસ અને નાની ઝાડીઓ ને પોતાના વણાંક લેતા દાંતો ર હ 
થી ઉખાડે છે અને વિશાળ વાદળી આકાશ નીચે ચુપચાપ એને પા પ મ 
વાગોળે છે. નભ 1 પ 

હવે કલ્પના કરો કે બીજે જ દિવસે એ હાથી પ્રખર સૂર્ય તાપ માં કે જ 

મરેલો પડયો છે, એના સુંદર હાથીદાંત ગાયબ છે, જેના 


ઉપયોગ થી પિયાનો ની ચાવીઓ, નકશીકામ અથવા 2 કે ક. આ. 
ઘરેણાં બને છે. 


જયારે સૌથી જુના નર અને માદા હાથીઓ ના મૂલ્યવાન દંતશૂળ 


ગાયબ થઈ ગયા, ત્યારે સિન્થિયા ને એ હાથીઓ ના પરિવારો ની બ્ર 
ચિંતા થઈ. :. કવ ગાત તયઇ્રર ગે: 8૬9 





હવે પિતા હાથી કોણ બનશે? 
હાથીઓ ના બચ્ચાઓ ની રક્ષા કોણ કરશે? 


આહાર અને પાણી શોધવા માટે પરિવારો ને કોણ ગુપ્ત સ્થાન સપ ન 
બતાવશે? 








સિન્થિયા એ હાથીદાંત વિષે બોલવાનું શરુ કર્યું. 


એણે કહ્યું કે હાથીદાંત એક સુંદર પદાર્થ છે જે નકશીકામ કર્યા 
પછી બહુ સારી રીતે ચમકે છે. 


પણ લોકો એ ભૂલી જાય છે કે એ ક્યારેક એક જીવિત હાથી 
નો દાંત હતો. 


લાલચી શિકારી હાથી ને એના દાંત માટે મારે છે. 


પછી સિન્થિયા હાથીદાંત ને વેચવાનું ગેરકાનૂની ઘોષિત 
કરવા ની વિશ્વ લડાઈ માં શામિલ થઈ. 


આ એક બહુ મોટો પડકાર હતો, પણ સિન્થિયા મોસ મોટા 
પડકારો થી ડરતી ન હતી. 


જાન્યુંવારી 1990 માં, હાથીદાંત ના વેચાણ ઉપર વૈશ્વિક 
પ્રતિબંધ લગાવાયો. પણ બધા દેશ આ પ્રતિબંધ થી સહમત 
નહોતા, અને એટલે હાથીદાંત ની લડાઈ સમાપ્ત ન થઈ. 
ઘણા લોકો હજી હાથીદાંત ને એટલો ચાહતા હતા, કે તેઓ 
એને માટે એક શાંત આફ્રિકી વિશાળ હાથી ને મારી દેતા 
હતા. સિન્થિયા એ એની સામે હંમેશા એનો અવાજ ઉઠાવ્યો. 

















આ બહુ મોટું કામ છે. 


પણ સિન્થિયા મોસ મોટા કામો થી ડરતી 
નથી. 














